WikipediA 

Wikang Hausa 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Hausa ( /' h aus e/)^ (Yaren Hausa o 
Harshen Hausa ) ay isang wikang Chadic (isang sangay 
ng pamilyang wikang Aproasyatiko) na may 
pinakamalaking bilang ng mga mananalita, sinasalita ito 
bilang pangunahing wika ng mahigit 35 milyong tao, at 
bilang isang pangalawang wika sa ilang milyong pang tao 
sa Nigeria, at ilang pang milyong tao sa mga ibang bansa, 
para sa kabuuan ng humigit-kumulang 41 milyong tao.^ 
Orihinal na ang wika ng mga taong Hausa na lumalawak 
sa buong katimugang Niger at hilagaing Nigeria, ito ay 
naging isang lingua franca sa halos buong kanluraning 
Aprika para sa mga layunin ng kalakalan. Sa ika-20 at 
ika-21 na mga siglo, ito ay naging mas karaniwan na 
inilathala na nakalimbag at online. 

Pag-uuri 


Ang Hausa ay kabilang sa pangalawang putulong ng mga 
wikang Kanlurang Chadic ng pangkat ng wikang Chadic, 
na kung alin naman ay bahagi ng pamilyang wikang 
Aproasyatiko. 


Mga sanggunian 


1. Wikang Hausa (https://www.ethnologue.eom/17/l 

anguage/hau/) at Ethnologue (17th ed., 2013) 

2. Laurie Bauer, 2007, The Linguisties 
Student’s Handbook, Edinburgh 

3. Wikang Hausa (https://www.ethnologue.eom/18/l 

anguage/hau/) at Ethnoiogue (18th ed., 2015) 


Hausa ^ 

Harshen Hausa 


Sinasalitang 

Niger, Nigeria, Ghana, Benin, 

katutubo sa 

eameroon, lvory Coast, Togo at 
Libya. 

Rehiyon 

sa Sahel bilang wika ng kalakal 

Mga 

44.00 milyon (2007) 

katutubong 

25 milyon bilang pangalawang 

tagapagsalita 

wika sa Nigeria (walang 
petsa);M ilang milyon pa sa 
ibang dako 

Pamilyang 

wika 

Apro-Asyatiko 

■ Chadic 

■ Kanlurang Chadic 

■ Hausa-Gwandara (A.l) 

■ Hausa 

Sistema ng 

Latin (Alpabetong Boko) 

pagsulat 

Arabe (ajami) 

Hausa Braille 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na 

Niger (pambansang wika) 

wika sa 

| | Nigeria 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

ha 

ISO 639-2 

hau 

ISO 639-3 

hau 


Linggwaspera 19-HAA-b 




























Mga lugar ng Niger at Nigeria kung saan ang 
Hausa ay sinasalita 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


a Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika atAprika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia 
sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Hausa&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Hausa&oldid=1544672" 


Huling pagbabago: 01:17, 6 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 
















